
YOSHUA 



KWAUFUPI 

Ina faida kumtumainia Bwana. 
Yoshuani ushahiditoshakuwa 
maishaya ushindidhidiya 
changamoto maishani yanapatikana 
kwa kutumania ahadi za Mungu. 

Na Enos Mwakalindile 



MAISHA YA USHINDI KATIKA AHADI ZA MUNGU 



YOSHUA: MAISHA YA USHINDI KATIKA AHADI ZA MUNGU 



Yaliyomo 



Awali ya Yote 2 

Ahadi ya Mungu kwa Yoshua 4 

Mto wa Yordani Mbele ya Yoshua 6 

Yeriko Mbele ya Yoshua 7 

Ai Mbeleya Yoshua 9 

Wagibeoni Mbele ya Yoshua 11 

Wafalme Watano Mbele ya Yoshua 12 

Mwisho 14 

Tuombe: 15 



WWW.MWAKALINDILE.WEEBLY.COM 



NAENOS MWAKALINDILE 



YOSHUA: MAISHA YA USHINDI KATIKA AHADI ZA MUNGU 



Awali ya Yote 

Karne chache zilizopita Yesu (au Yoshua kwa kiebrania) aliinua sauti yake juu na kwa 
mshangao akauliza: "Mwana wa Adamu atakaporudi ataikuta imani?" (Luk 18:8). 
Haraka, na mimi namshangaa muulizaji. Iweje Bwana anayejua yote aoneshe 
kutokujua? Ni kweli Mwana wa Mungu hajui atakapokuja mara ya pili kama dunia 
itakuwa na watu wakishikiria imani au la? Na kama Bwana anataka jibu la maelezo, 
nani mwenye ubavu wa kumfundisha Bwana— Bwana ambaye hazina zote za maarifa 
zimefichika ndaniyake? Kwa vyovyote,hapa Bwana kwa kuuliza hivyo haitaji maelezo 
toka kichwani bali maamuzi toka moyoni. 

Maana ukweli wa hakika ni huu: imani isiyokauka chemi chemi yake yatokea moyoni 
na si kichwani. Moyo unasema nitakufuata hata kama sijui nienda; nitakutii hata 
kama sielewi maagizo yako; nitakuamini hata kama ninaona mashaka. Imani 
inayobubujika toka moyoni humwagika bila kukwama; ije masika kije kiangazi 
haikomi kutiririka. Nani mwenye imani ya namna hii katika kizazi chetu? Mtu huyo 
Bwana anamtafuta. 

Lakini wengi wa kimpindi cha Yesu walikosa imani ya moyoni kwa Mungu wao. 
Kichwani walimwelewa Mungu kama mwenye upendo lakini moyoni wengi 
walimwona kama kiongoziasiyejali watu wake. Kama anawajali kwa nini wakoloni wa 
kirumi wanakalia nchi yao ya Palestina? Kwa nini kodi juu, maisha magumu; kwa nini 
waendele kukandamizwa na Mungu anaona? 

Yesu akasema hapana. Mungu si kama mnavyomchukulia kichwani. Yeye si kadhi 
dhalimu ila ni Baba mwenye upendo kuliko baba zenu, mwepesi kuguswa na 
kuwatetea wanae wanaomlilia mchana na usiku (Luk 18:7). Yesu alijua ugumu wa 
moyo wa mwanadamu kumchukulia Mungu kama anajali wakati giza la udhalimu 
limetanda na haki zao wameporwa. Ndipo alipouliza, "Mwana wa Adamu 
atakaporudi ataikuta imani?" 

Kila kizazi kinachokuja ulimwenguni kinakutana na changamoto ya kumwamini au 
kumtilia Mashaka Mungu. Nyuma kidogo ya kizazi cha Yesu manabii waliwasihii vizazi 
vya wayahudi waliokuwa mikononi mwa watawala dharimu wa kipagani 
wamtumainie Mungu hata kama inaonekana Mungu amewatelekeza. Wajumbe wa 
Mungu waliwawalilia Waisraeli na Wayuda wakisema, "mwaminini Mungu ndipo 
mtakapofanikiwa" (2 Nyak 20:20). Bahati mbaya wimbo haukusikiwa na hasa katika 
enzi za waamuzi. Enzi hizo watu waliona mashaka zaidi kuliko sababu za kumtegemea 



WWW.MWAKALINDILE.WEEBLY.COM 



NAENOS MWAKALINDILE 



YOSHUA: MAISHA YA USHINDI KATIKA AHADI ZA MUNGU 



Mungu. Walihoji yu wapi Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo? Walijiuliza kama 
Mungu wa baba zao ni Mungu wao? Kama Yahwe ni Mungu wao kwa nini asiwaokoe 
na adui zao? Kwa nini ni mfululizo wa kushindwa na kutawaliwa haukomi hata 
waishie kuishi kama wageni na wakimbizi kwenye nchi waliyopewa? Katika kizazi cha 
waamuzi watu walihangaika kupata majibu ya maswali haya kama msafiri aliyebanwa 
na kiu jangwani. Kama Mwana wa Adamu angekuja katika siku za waamuzi, bila shaka 
angekutana na uhaba wa kutisha wa imani miongoni mwa watu wake. 

Ili kukabiliana na upungufu huu wa imani katika kizazi kilichoishi baada ya Yoshua 
Mungu alimsukuma mwandishi wa kitabu cha Yoshua asimulie hadithi ya uaminifu 
wake kwa watu wake. Kwa maneno machache kitabu hiki kinawaongoza wasomaji 
wake kumwamini Mungu maana anaaminika. Aliwaahidi waisraeli kuwapa nchi na 
ndicho alichokifanya kwa mkono wa Yoshua. Nchi ya Kaanani wanayoikalia sasa ni 
ushahidi wa uaminifu wake. Hata sisi leo tukipitia rekodi ya uaminifu wa Mungu 
katika kitabu hiki tunaweza kupata uhakika wa nguvu kusalia kumwamini Mungu. Na 
kwa nini tusipitie rekodi hiyo sasa? 



CO 

1/1 

(T3 
i_ 

Z) 



WWW.MWAKALINDILE.WEEBLY.COM 



NAENOS MWAKALINDILE 



YOSHUA: MAISHA YA USHINDI KATIKA AHADI ZA MUNGU 



Ahadi ya Mungu kwa Yoshua 



Yoshua sura ya kwanza. Karibu katika ulimwengu wa Yoshua. Kwanza kunakutana na 
Yoshua mwenyewe. Unapomwona hivyo, ndiyo tu ametoka kuchaguliwa kwa kura 
turufu ya Mungu kuwa kiongozi wa taifa. (Usiulize kama Demokrasia ilifuatwa. Labda 
nikwambie chagua la Mungu ndio chaguo la watu na chagua la watu ndio 
demokrasia). Hapa Mungu amemteua Yoshua anayeweza kutekeleza maagizo yake 
na kutimiza shauku ya watu. Watu wanaheshimu maamuzi ya Mungu— hakuna 
malalamiko, hakuna maandamano. Kwa vyoyote, Mungu Baba hawezi kuwapatia 
wanawe sumu. 

Basi, sogea karibu na mtazame Yoshua, mtumishi wa Mungu na kiongozi wa watu. 
Mtazame akiwa ndani ya gwanda (kwa habari yako kiongozi wa nchi aliyeko vitani 
havai suti anavaa gwanda). Yoshua ni kiongozi-Mpiganaji. Amepigana kama jemedari 
wa Israeli chini ya Musa. Sasa, amepewa fimbo ya Musa ya uongozi na Mungu 
anamwambia ni wewe utakayeaingiza Israeli kwenye nchi ya niliyowaahadi baba zao. 



na tena wana hamasa ya kupigana. (Na hilo ni sawa. Mwanamume au mwanamke 
gani asiye na hamu ya kujitetea mshambulizi anapotishia usalama wa familia yake?) 
Yoshua anajua hilo. Na kabla ya kukabiriana na adui zake wasiokubari kushindwa, ipo 
changamoto ya kuvusha majeshi yake kwenda uwanja wa vita. Yoshua anajua hilo. 
Mbele yake Yordani imevimba kama joka na kutema maji yake kama gharika tayari 
kummeza yeyote anayemkaribia. Yoshua anajua hilo. Hata wenyeji wa ng'ambo ya 
pili wanaamini Yordani iliyoachama kinywa chake ni tishio tosha kwa watumwa wa 
zamani wa Farao. Na Yoshua anajua hilo. 




Ukimwangalia vizuri usoni, utaona 
Yoshua hajatulia. Kazi aliyopewa ni 
ngumu kweli kweli na hilo anajua. 
Nchi yenyewe iliyoahidiwa siyo 
tupu ila ina watu— tena waoga 
wanawaita wenyeji wa nchi hii 
majitu. Yoshua anajua hilo. Mijiya 
nchi hii imezungushiwa kuta ndefu 
na kulindwa na wanajeshi mchana 
na usiku. Yoshua anajua hilo. 
Wanajeshi wao wana siraha bora; 




13 



WWW.MWAKALINDILE.WEEBLY.COM 



NAENOS MWAKALINDILE 



YOSHUA: MAISHA YA USHINDI KATIKA AHADI ZA MUNGU 



Hapa Yoshua anaona ugumu wa kazi aliyopewa. Atawaingizaje Israeli katika nchi ya 
Kaanani? Anaona shaka. Msikie Mungu anachomwambia, Usiogope, usiogope, 
usiogope: "Hapatakuwa mtu wa kusimama mbele yako siku zote za maisha yako." 

(1:5) 

Ahadi imetolewa, sasa tusubiri tuone. Je, Yoshua ataamini ahadi hiyo toka moyoni 
hata kama kichwani haiingii? Yoshua katika bonde la "kukata maneno". Inapaswa 
aamue: kubakia upande huu wa mashaka na woga au ahamie upande wa imani na 
ujasiri. 



WWW.MWAKALINDILE.WEEBLY.COM 



NAENOS MWAKALINDILE 



YOSHUA: MAISHA YA USHINDI KATIKA AHADI ZA MUNGU 



Mto wa Yordani Mbele ya Yoshua 

Siku ya siku inafika na uchaguzi unafanyika— 
kuamini ni kuchagua. Yoshua anatoa amri kwa 
jeshi lake na anawaamuru wajiandae kuondoka. 
Tazama majeshi ya Bwana yanaacha kambi na 
kuelekea Yordani. Wanaenda wapi hawa? 
Natamani ni washauri kuwa huu si wakati 
mwafaka kuvuka Yordani. Kwa nini wanataka 
kufa? Waambie Yordani msimu huu ni mdomo 
wa mamba, watamezwa.... Lakini 
hawatakusikia— waache waende. 

Sasa jeshi limesogea mpaka karibu na mto 
wenyewe. Mbingu juu zimetulia tuli lakini mto 
unapita kasi kama vile haujawaona watoto wa 
Mungu. Mara miguu ya watoto wa Mungu 
inagusa mto na hapo hapo maji yaendayo 
yanasimama kupisha majeshi ya Bwana. Na 

majeshi yanasonga mbele bila kusita. Yaoneyakishuka mtelemko kuelekea bonde la 
Yordani iliyokauka. Na ndipo najiuliza kwa nini Wakaanani hawajitokezi kuwazuia 
Israeli isisonge mbele? Kwa nini wasiwashtukizie wavamizi kutoka Misri hapa hapa 
na sasa hivi? Hapana. Ahadi imekwisha tolewa , "Hapatakuwa na mtu yeyote 
atakayeweza kusimama mbele yako." 




03 
i_ 



WWW.MWAKALINDILE.WEEBLY.COM 



NAENOS MWAKALINDILE 



YOSHUA: MAISHA YA USHINDI KATIKA AHADI ZA MUNGU 



Yeriko Mbele ya Yoshua 



Sasa Israeli imevuka Yordani. Safi sana. Wanaweza sasa kutulia na kufurahia ushindi. 
Wacha wageuze fuo za Yordani kuwa ukumbi wa sherehe na wajiachie. Lakini Yoshua 
hana mpango huo. Yoshua anajua ushindi wa jana sio ushindi wa leo. Anajua 
ajidhaniaye amesimama ana wajibu wa kujiangalia asije akaanguka. Mbele ya 
kamanda Yoshua bado upo mwendo wa kumalizwa, vikwazo vya kurukwa, na vita ya 
kupigana. Yoshua hawezi kufanya picnik katika beach ya Yordani huku mji wa Yeriko 
ukimtazama. 

Unadhani Yoshua anaona nini sasa? Anauona mji wa Yeriko tu. Wenyeji wanauita, 
Yeriko; wakimaanisha, "mji wa mwezi". Watu wa mji huu kama miji mingine ya 
Kaanani wamekataa "jua la haki" na kuchagua kubakia gizani. Wazee wenye haki 
kama Ibrahimu na Isaka na Yakobo waliishi kama taa kati yao. Wamekataa nuru na 
kupendelea giza hata wameinajisi nchi kwa matendo yao ya usiku. Na sasa kikombe 
cha maovu yao kimejaa mpaka juu. Yaliyowapata miji ya Sodoma na Gomora miaka 
400 iliyopita (Mwanzo 19) yatawapata wao. 

Na leo Mungu amempa Yoshua tenda ya kutekeleza hukumu. Na Yoshua atatenda 
kama Bwana alivyomwagiza. Muda si muda mji huu, unaouona leo unavutia kama 
mbaramwezi angani, utaangushwa chini miguuni pa Yoshua. Wasioamini wanasema 




Tayari tarumbeta ya vita 
imepulizwa. Kila mguu wa askari 
upo sawa tayari kwa vita ya Bwana. 
Yoshua ananyanyuka juu mwili 



tena haiwezekani. Eti Yoshua na 
majeshi yake ni kama vipanzi tu 
mbele ya majitu. Lakini Yoshua 
hatilii maanani kelele za 
wasioamini— bwana, kelele za 
chura hazimzuii tembo kunywa 



maji. 



mzima na anawaambia Israeli: "Piga ^ 



kelele! Bwana amewapatia huo 
mji." Israeli nao wanajibu kwa sauti 



WWW.MWAKALINDILE.WEEBLY.COM 



NAENOS MWAKALINDILE 



YOSHUA: MAISHA YA USHINDI KATIKA AHADI ZA MUNGU 



kuu wakisema, "Shindwa, Yeriko! Shindwa." Sauti zinabamiza kuta za Yeriko na 
kuzifanya ziyumbe na misingi yake iachie. Sikia sasa kishindo cha mji unaoshuka chini. 
Ona mahekalu ya sanamu yavyoanguka puu! Angalia vumbijuu! Na hukojuu angani 
hapatoshi— sauti za kelele za mji ulioanguka zinagongana na vigelegele vya majeshi 
yaliyoshinda. Na sauti nyingine inasikika masikioni mwa Yoshua tu: "Hapatakuwa na 
mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako." 



WWW.MWAKALINDILE.WEEBLY.COM 



NAENOS MWAKALINDILE 



YOSHUA: MAISHA YA USHINDI KATIKA AHADI ZA MUNGU 



Ai Mbele ya Yoshua 



Kama Yeriko mji ule mkuu umeanguka chini namna hii nani anaweza kusimama 
mbele ya majeshi ya Yoshua? Sasa Israeli inaweza kusonga mbele kifua mbele. 

Mbele yao kuna mji wa Ai. Yoshua anatuma wapelelezi. Nao wanarudi na ripoti: "Ah! 
Israeli inaweza kuuchukua mji huo kihurahisi. Yoshua, huitaji kwenda; baki, na 
wachache wetu watakwenda na kuuteka mji." (ling. Yos 7:3). Wazo hili linamuingia 
Yoshua kichwani. Naye anatuma wanaume elfu tatu hivi huku wengine wakibaki 
kambini. Tazama wanavyomachi kwa madaa kama wana kwaya wakielekea mji wa Ai. 

Lakini wanaume wa mji mdogo hawajioni wadogo na hawako tayari kulaza mkia 
tumboni mbele ya wanaume wenzao. Kumbe mtu asiye na utisho wa Mungu hatishi 
hata wasifa wake uweje. Wenyeji wa Ai wanawasubiria waisraeli wakaribie. Vita 
imeanza... Mishale inarushwa; mapanga yanaangushwa; makombeoyanazungushwa; 
na ngumi zinashushwa. Vita inaendelea. Israeli kijasho kinawatoka. Dakika 90 
zinakwisha. Na matokeo ni haya: Waai wamewapiga waisraeli barabara na waisraeli 
wamekimbia kama mbwa anayetupiwa mawe na watoto. 

Na hilo si ajabu. Mshindi alijulikana mapema hata kabla vita haijaanza. Israeli 
imekosea tokea mwanzo. Wamesahau siri ya ushindi wao. Wamesahau kwamba 
walivuka Yordani na kuingusha Yeriko si kwa misuri yao ya kijeshi bali kwa imani yao 
kwa Mungu. Waliamini kuwa vita ni ya Bwana na ushindi ni wa Mungu. Iko wapi 
sasa imani yao kwa Mungu? Wamesahau udogo wa uwezo wao na haja ya 
kutegemea uweza mkuu wao. Bahati mbaya wamesahau! Lakini hata hivyo haikuwa 
rahisi kukumbuka. 

Nasema tena kosa haikuwa rahisi kukumbuka. Kama adui waliokabiriana naye 
angekuwa tishio kwao wangekumbuka udhaifu wao na kutumainia ushindi wa 
Bwana. Lakini haikuwa hivyo. Mbele ya macho yao Ai ilionekana haina nguvu. 
Waliona adui yao hawezi kuwanyima usingizi. Wakahisi kama wao wanaweza 
kupigana kwa nini wamsumbue Mungu? 

■ Kama ninaweza kujipangia maisha kwa nini niombe mwongozo wake? 

■ Kama ninaweza kusoma na kuelewa kwa nini nitegemee uwezo wake kufaulu? 

■ Kama ninaweza kupata dawa kwa nini niombe Mungu aniponye? 

■ Kama ninaweza "kunywa kidogo" na kujisahaulisha umaskini wangu kwa nini 



niombe Mungu anipatie amani yake. 




13 



WWW.MWAKALINDILE.WEEBLY.COM 



NAENOS MWAKALINDILE 



YOSHUA: MAISHA YA USHINDI KATIKA AHADI ZA MUNGU 



Labda niseme, si rahisi kukumbuka kumtegemea Mungu kama ninahisi 
ninajitegemea. 



Sasa jeshi lililoogopa kumsumbua Mungu linarudi kambini na kuripoti kwa Yoshua: 
"Oh, afande, tumeshindwa. Wale wanaume wa Ai kumbe ni imara. Hatukuwaweza." 
Yoshua kusikia hivyo anaanguka chini-uso chini, chini akilalamika: "aibu hii niipeleke 
wapi Mungu?" "Mungu uko wapi, mbona ameacha wana wako waaibike?" 

Unadhani Mungu amjibuje? Ambembeleze na kumpa pole kwa yaliyompata? Sikia 
Mungu alivyomjibu, "Haya! Inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Tengeneza 
mambo ya nyumba yako. Upesi Yoshua anamwamini Mungu, ananyanyuka na 
kutenda kama alivyoagizwa. Na tayari ujasiri wake wa zamani unamrudia. 

Haraka, Yoshua analipanga upya jeshi lake. Anawaambia Israeli: Tutaenda wanaume 
wote, hatutabakiza mtu, wote kwa msaada wa Bwana tutautwaa mji wa Ai (ling.Yos 
7:3; 8:3). 

Kwa mara nyingine tena Israeli inasonga mbele kuelekea Ai. Siku ya leo uhai wa Ai 
umeamuliwa. Mbele za Yoshua anayemtegemea Mungu Ai haitasimama tena. Hilo 
wanaume wa Ai hawalijui. Tazama sasa waai wanazingirwa. Wanajaribu tena 
kutunisha misuri yao. Lakini haisaidii. Waone wakipigwa na kupigika. wanaangalia 
nyuma yao na kushuhudia mji wao ukiteketezwa kwa moto na wingu la moshi 
likipandaa juu angani. Askari wa Ai wanasalimu amri. Unaweza kusikia tena 
mgongano wa sauti angani. Sikia vilio vya kushindwa na kelele za ushindi. Lakini 
Yoshua anasikia sauti nyingine ikimwambia: "Hapatakuwa na mtu yeyote 
atakayeweza kusimama mbele yako." 



O 




WWW.MWAKALINDILE.WEEBLY.COM 



NAENOS MWAKALINDILE 



YOSHUA: MAISHA YA USHINDI KATIKA AHADI ZA MUNGU 



Wagibeoni Mbele ya Yoshua 

Israeli ikiwa bado inafurahia uaminifu wa Mungu kwa ahadi zake, Yoshua 
anatembelewa na wageni. Wageni hawa wamesikia Yordani ilivyopisha njia kwa 
Israeli apite; wamesikia kuta za Yeriko zilivyoanguka bila mikono ya mwanadamu; na 
jinsi mji wa majirani wao wa Ai ulivyokanyagwa na majeshi yasiyorudi nyuma. Hofu 
ikawabana na pumzi ikawaishia. Wanajua hakuna mtu yeyote anakayeweza 
kusimama mbele ya Yoshua. Wameona kupepeza bendele ya taifa lao la Gibeoni 
mbele ya Yoshua ni kiburi kinachoweza kuwagharimu maisha. Hivyo wameweka 
silaha zao chini na kukimbilia chini ya mbawa za Israeli kwa usalama wao. Na hapo 
Yoshua anakumbuka tena: "Hapatakuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama 
mbele yako." 




WWW.MWAKALINDILE.WEEBLY.COM 



NAENOS MWAKALINDILE 



YOSHUA: MAISHA YA USHINDI KATIKA AHADI ZA MUNGU 



Wafalme Watano Mbele ya Yoshua 

Ni siku nyingine tena imepambazuka na majeshi ya Bwana yako tayari kusonga 
mbele. Wakujisalimisha wajisalimishe bila kuchelewa. Leo kabla jua halijashuka 
magharibi, utashuhudia mazishi matano ya kifalme waliokataa kujisalimisha. Hao ni 
wafalme wenyeji wa Kaanani, wameungana kumzuia Yoshua asisonge mbele 
(nawataja: mfalme wa Yerusalemu, mfalme wa Hebroni na mfalme wa Yarmuthi na 
mfalme wa Lakishi na mfalme wa Egloni [10:5}). Wamejikusanya pamoja katika umoja 
wao kumpinga Yoshua. Hawaju kuwa wanapingana na Mungu. Wanakuja kwa njia 
moja, lakini watarudi kwa njia elfu saba. 

Kwa muda aliouchagua Yoshua 
mapigano yameanza. Yoshua 
anawatokea kwa ghafla! Ghafla hii 
imewachanganya maadui. Tayari 
Wakaanani wanamgeuzia Yoshua 
migongo. Mungu naye anatuma 
mvua kali, mawe makubwa toka 
mbinguni yanawaangukia kokote 
wanakokimbilia. Yoshua 
anawafukuzia ili awamalizie. 
Mshike-mshike, mbio-mbio. Jua 
nalo linakimbilia magharibi. Yoshua anahisi jua likishuka atakuwa hajamaliza kazi. Na 
kazi lazima iishe; leo, zege hailali. Ndipo Yoshua anamwomba Mungu jambo ambalo 
hakuna mtu aliyezaliwa na mwanamke amejaribu kuliomba. Anaomba jua lisimame. 
Cha ajabu Mungu anasikia. Na jua linasimama (ukipenda sema dunia inasimama) 
kumpatia nafasi Yoshua amalizie kazi ya Bwana. Na siku hii wakaanani wengi wanalia 
na kusaga meno— na wacha walie: huwezi kupingana na Mungu! 

Lakini wafalme wao wanajifanya wajanja. Hao wameakimbilia kwenye pango moja 
kwa usalama wao. Upesi wamegundulika, malikia wa nyuki amepatikana. Yoshua 
anaagiza watolewe pangoni na kuletwa kwa Yoshua. Chini wanalazwa chali. Ona 
mtumishi wa Mungu na wanajeshi wake wakizikanyaga shingo ngumu za wafalme 
hawa. Na kisha upanga wa Yoshua unawaangukia shingo mmoja baada ya nyingine. 
Damu kila mahali. Kisha kwa amri ya Yoshua askari wanaitupia miili yao pangoni na 
kufunga lango la pango na mawe makubwa. Hayo ndio mazishi ya wafalme watano 
(10:22-27). Na sasa jua linaweza kushuka. 




CN 

T— I 

03 
i/l 
(T3 
i— 
13 

Z) 



WWW.MWAKALINDILE.WEEBLY.COM 



NAENOS MWAKALINDILE 



YOSHUA: MAISHA YA USHINDI KATIKA AHADI ZA MUNGU 



Unadhani nani alihubiri kwenye mazishi ya hawa wafalme? Ni Yoshua. Na huwenda 
unajua tayari mada ya hubiri lake: "Hapatakuwa na mtu yeyote atakayeweza 
kusimama mbele yako." 

Lakini unasema, "hapana... inatisikitisha kuona wafalme watano wanauwawa kikatili 
bila huruma na kuzikwa bila heshima. — hakuna haki za binadamu hapa". Hapana, 
ndugu labda hujaambiwa uovu wa wafalme hawa. Wafalme hawa wamekataa 
wenyewe kuishi. Kwa kumkataa Yahwe mwenye uzima wamejinyonga wenyewe. 
Yordani ilipofunguka walisikia, Yeriko na Ai ziilipoanguka walisikia. Wafalme hawa na 
watu wao walitakiwa kufanya nini kama sio kujisalimisha kwa Mungu wa Yoshua 
kama wagibeoni walivyofanya? Wafalme wanaopingana na mfalme wa wafalme 
wamepoteza haki ya kuishi na hawastahili mazishi ya heshima. 

Na tena kabla hatujaondoka hapa katika kaburi lao, hebu tusaidiane kuwatupia 
wafalme wengine watano wanaothubutu leo kunyanyua shingo zao mbele za Mungu 
wa enzi yote. Wa kwanza mfalme kiburi-tupia. Wapili mfalme ubinafsi— tupia. Tatu 
mfalme ushirikina; nne mfalme wivu— tupia. Na ongeza mfalme uvivu— kama, hata 
mmoja asikimbie, wote waingie shimoni. Maana, "Hapatakuwa na mtu yeyote 
atakayeweza kusimama mbele [zetu]." 



co 




WWW.MWAKALINDILE.WEEBLY.COM 



NAENOS MWAKALINDILE 



YOSHUA: MAISHA YA USHINDI KATIKA AHADI ZA MUNGU 



Mwisho 

Hadithi ya Yoshua inamalizika kwa maneno haya: "BWANA ...[aliwapa] Israeli raha 
mbele ya adui zao pande zote" (23:1). Kweli Mungu ni mwaminifu kutimiza ahadi 
zake— na ndiyo tabia yake. Alikuwa hivyo kwa kizazi cha Yoshua na itabaki hivyo 
mpaka Mwana wa Adamu atakaporudi. Aliyoyafanya Yordani, na Yeriko, na Ai na kwa 
wafalme watano; Atayafanya Kampala na Lubumbashi na Bujumbula na Kigali na 
Nairobi na Dar. Mungu wa Yoshua hazeeki na ahadi zake hazichakai. Kama Bwana 
aishivyo, hata wewe ukiamini hakuna mpinzani anayeweza kusimama mbele zako: 

■ Ukiamini hakuna ugonjwa unaoweza kusimama mbele zako (maradhi yanaweza 
kutesa mwili lakini hayawezi kupokonya roho yako mikononi mwa Mungu). 

■ Ukiamini mauti haiwezi kusimama mbele zako (kifo kinaweza kukulaza chini lakini 
siku ya tatu utanyanyuka) 

■ Ukiamini umaskini hautasimama mbele zako (umaskini unaweza kutoboa mifuko 
yako lakini si moyo wako). 

■ Ukiamini hakuna dhambi inakayoweza kusimama mbele zako (dhambi inaweza 
kukusumbua lakini haiwezi kukutawala). 

Yote yawezekana kwa yeye amwaminiye Mungu. Lakini Mwana wa Adamu ajapo 
atatukuta tukiamini? 

Yoshua hamalizi kisa chake bila kutaka wasomaji kufanya maamuzi magumu: 
kumwamini Mungu aliyowapa nchi hii— Mungu wanayemfahamu— au kutumikia 
miungu ya nchi hii— miungu usiyoifahamu. 




WWW.MWAKALINDILE.WEEBLY.COM 



NAENOS MWAKALINDILE 



YOSHUA: MAISHA YA USHINDI KATIKA AHADI ZA MUNGU 



Tuombe: 

Oh Mungu wa Yoshua na Mungu 
tunayekufahamu! Uaminifu wako umefahamika 
na watu wa kizazi cha Yoshua na hata chetu. 

Tunajua unastahili kutumainiwa kuliko wengine. 
Tunajua benki zinaweza kufirisika, kampuni 
zaweza kuhama, afya inaweza kufifia, na 
marafiki wanaweza kutuacha, lakini si wewe. 
Wewe upo nasi mpaka mwisho wa wakati. 

Utuhurumie kwa kupungukiwa imani yetu kwako. Tunasikitika tumekuvunja moyo. 
Tusaidie basi kutoamini kwetu. Tuondolee hofu kuwa utatuachia tudondoke 
tukijiachia mikononi mwako. Tushindie mashaka kwamba utatuacha wenyewe 
tupambane na adui anayetuzidi nguvu. Bwana tuongezee imani. Tupe kuaminia 
maisha yetu mikononi mwako. 

Maana sisi ni watoto wako; na wokovu ni wako, na ushindi, na mafanikio, vizazi hata 
vizazi. Amina 




(Kama umebarikiwa na somo hili. Utapenda kupata lingine kama hili lenye kichwa: 
Yoshua: Maisha ya Mafanikio katika Neno la Mungu. Tembelea tovuti hii 
www.mwakalindile.weebly.com au wasiliana na mwandishi kwa namba +255(0)687 ^ 
060 516 « 

L_ 

Z) 



WWW.MWAKALINDILE.WEEBLY.COM 



NAENOS MWAKALINDILE 



